SANCTA MISSA 


V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. 

L. Patawarin mo po kami, Panginoon. 

V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. 

L. Paka-pakinggan mo po kami, Panginoon. 

V. Kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. 

L. Maawa ka sa amin. 

V. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. 

R. Nang kami ay maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukris- 
tong Panginoon. 


Manalangin Tayo: 


Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng 
Iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pananalita ng anghel, ay 
nakilala namin ang pagkakatawang tao in Hesukristong Anak Mo. Pakun- 
dangan sa mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus, ay pa- 
pakinabangin Mo kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kalu- 
walhatian sa langit. Alang-alang kay Hesukristo ring Panginoon namin. Siya 
Nawa. 


Memorare 


Alalahanin mo, oh lubhang mahabaging Birhen Maria, 


Na kailan ma'y di-narinig na may dumulog sa iyong pag-aampon, 
Humingi ng Iyong tulong at nagmamakaawa ng Iyong saklolo, 
Na Iyong pinabayaan. Dala ng pag-asa na ito, Dumudulog ako sa Iyo oh 
Birhen ng mga birhen, Ina, sa Iyo ako'y lumalapit, Sa Iyo ako'y humaharap 
na makasalanan at namimighati. Oh Ina ng walang hanggang berbo, 
Huwag mo akong siphayuin, ang aking pagluhog, Bagkus, sa Iyong habag, 
Pakinggan mo ako at pakapakinggan. Amen. 


62 


“O dakila't mahalagang piging! O piging na kahanga- 
hanga! O mapagligtas na piging na nag-uumapaw sa 
bawat sarap na espirituwal! May hihigit pa kaya sa 
piging na ito, hindi ng laman ng mga kambing, tulad 
noong araw, kundi ni Kristong tunay na Diyos na 
ipinagkaloob sa atin para sa ating ikalulusog? Ano 
ang higit pang dakila kaysa banal na Sakramentong 
ito? Dito, ang tinapay at alak ay pinapagbago't nag- 
ing katawan at dugo ni Kristo. Oo! Sa anyo ng kapira- 
song tinapay at alak, narito si Hesukristo, ganap na 
Diyos at ganap na tao! 

Dumudulog at nakikibahagi sa kanya ang mga 
sumasampalataya, ngunit hindi siya kailanman naha- 
hati. Bagkus, bagamat nahahati ang tandang sakra- 
mental, nananatili pa ring buo si Kristo.” 


-Santo Tomas de Aquino 


LITANYA SA MAHAL NA BIRHENG MARIA 


V. Panginoon, maawa ka sa amin. 
Kristo, maawa ka sa amin. 
Panginoon, maawa ka sa amin. 
Kristo, pakinggan mo kami. 

Kristo, paka-pakinggan mo kami. 

V. Diyos Ama sa langit, 

R. Maawa ka sa amin. 

Diyos Anak na tumubos sa sanglibu- 
tan, 

Diyos Espiritu Santo, 

Santisima Trinidad na tatlong Persona 
at iisang Diyos, 

Santa Maria, 

R. Ipanalangin mo kami. 

Santang Ina ng Diyos, 

Santang Birhen ng mga Birhen, 

Ina ng Kristo, 

Ina ng grasya ng Diyos, 

Inang kasakdal-sakdalan, 

Inang walang malay sa kahalayan, 
Inang 'di malapitan ng masama, 
Inang kalinis-linisan, 

Inang ipinaglihi na walang kasalanan, 
Inang kaibig-ibig, 

Inang kataka-taka, 

Ina ng mabuting kahatulan, 

Ina ng may gawa sa lahat, 

Ina ng mapag-adya, 

Birheng kapaham-pahaman, 
Birheng dapat igalang, 

Birheng dapat ipagbantog, 

Birheng makapangyayari, 

Birheng maawain, 

Birheng matibay na loob sa magaling, 
Salamin ng katuwiran, 


61 


Luklukan ng karungunan, 

Mula ng tuwa namin, 

Sisidlan ng kabanalan, 

Sisidlan ng bunyi at bantog, 
Sisidlan ng bukod-tanging 
katimtimann 

Rosang bulaklak ng 'di mapuspos 
ng bait sa tao ang halaga, 

Torre in David, 

Torre na garing, 

Bahay na ginto, 

Kaban ng tipan, 

Pinto sa langit, 

Talang maliwanag, 
Mapagpagaling sa mga maysakit, 
Pagsasakdalan ng mga taong ma- 
kasalanan, 

Mapang-aliw sa nangagdadalam- 
hati, 

Mapag-ampon sa mga kristiyano, 
Hari ng mga anghel, 

Hari ng mga patriarka, 

Hari ng mga propeta, 

Hari ng mga apostol, 

Hari ng mga martir, 

Hari ng mga confesor, 

Hari ng mga Birhen, 

Hari ng lahat ng mga santo, 
Haring ipinaglihi na 'di nagmana 
ng salang orihinal, 

Haring iniakyat sa langit, 

Hari ng kasantu-santosang 
Rosaryo, 

Hari ng kapayapaan. 


MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO 


Mga Misteryo ng Tuwa ( Tuwing Lunes, at Sabado) 


Ang Pagbati ng Anghel sa Mahal na Birhen 

Ang Pagdalaw ng Mahal na Birhen Kay Santa Isabel 
Ang Pagsilang sa Anak ng Diyos 

Ang Paghahain sa Templo ng anak ng Diyos 


a Ba MG 


Ang Pagkakakita sa Batang Jesus sa Templo 


Mga Misteryo ng Hapis ( Tuwing Martes, at Biyernes) 


Pananalangin Ni Hesus sa Halamanan 

Paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. 
Pagpuputong ng koronang Tinik kay Jesus 
Pagpapasan ng Krus ni Jesus 


nb ON kA 


Pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa Krus 


Mga Misteryo ng Luwalhati ( Tuwing Linggo, at Miyerkules) 


Ang Pagkabuahay muli ni Jesucristo 

Ang Pag-akyat ni Jesus sa Langit 

Ang Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostol 
Ang Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birhen 


OER Nd 


Ang Pagpuputong sa Mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa 


Mga Misteryo ng Liwanag ( Tuwing Huwebes) 


Ang Pagbibinyag kay Jesus sa ilog ng Hordan 

Ang Pagpapahayag ni Jesus ng Kanyang sarili sa Kasalan sa Cana. 
Ang Pagpapahayag ni Jesus ng Kaharian ng Diyos. 

Ang Pagbabagong anyo ni Jesus 


O1 a ae ae 


Ang Pagkakatatag ng Banal na Eukaristiya. 


60 


ANO ANG SANTA MISA 


Ikaw ngayon ay dadalo ng Santa Misa. Ito ay napakabanal na 
sandali, dahilan sa si Jesus ay bumababa sa Altar ngayon. Ang Misa ay si- 
yang pinakabanal at pinakakapakipakinabang na bagay na magagawa sa iba- 
baw ng lupa. Wala nang iba pang bagay dito sa lupa, maging sa langit ang 
higit na nakapagbibigay papuri at luwalhati sa Diyos at nagtatamo para sa 
atin ng mga biyaya kaysa sa isang Banal na Misa. 


Ito ay isang tubos-alay o sakripisyo na inihahandog natin sa Diyos: 1.) 
Nang maipagdangal natin na Siya ang Panginoon ng lahat ng bagay. 2.) 
Upang magbayad puri sa mga pagkakasala natin sa Kanya. 
3.) Upang mapasalamatan Siya sa mga biyayang tinatanggap natin sa Kanya. 
4.) Upang humingi sa Kanya ng lahat ng mabubuting bagay na ating kina- 
kailangan. 


Ang Misa ay isang paghahain na inihahandog ni Jesucristo Sa Krus 
doon sa Kalbaryo. Sa pamamagitan ng paghahaing ito, ay natubos tayo, inilig- 
tas, at minarapat na makarating sa Langit, Walang panalangin o anumang 
sakripisyo ang mas hihigit pa upang matulungan ang mga nagdurusang kalu- 
luwa sa Purgatoryo kundi ang pag-aalay ng Misa para sa kanila. 

Si Jesus ay nasa Altar ngayon tulad noong siya ay nasa krus ng Kal- 


baryo. Subalit hindi mo Siya makita. Inihahandog Niyang muli ang kanyang 
sarili sa pamamagitan ng Pari. 


Sa Consagracion, ang alak at tinapay ay pinagiging tunay na katawan 
at dugo ni Jesus. Si Jesus na nagkatawang tao, namatay at muling nabuahay 
para sa iyo ay nasa Altar ngayon. Manalangin ka. Huwag kang magsalita, o 
tumawa o makipaglibang samantalang nagmimisa. 


Magdasal ka at manalangin ng marahan ng taos sa puso mo Sapagkat ikaw 
ay nakikipag ulayaw sa Diyos na nakakakita ng kaibuturan ng iyong puso 


ANG MATAIMTIM NA PAGDALO SA SANTA MISA 


1. Ang unang salik para sa makabuluhan at mataimtim na pagdalo sa Ba- 
nal na Misa ay ang pagkakaunawa natin sa walang hanggang kaba- 
nalan ng Banal na Paghahaing ito at ang nag-uumapaw na mga biyaya 
na ating makakamit sa pagdalo nito. Ang Santa Misa, kung ating 
talagang susuriin at pagninilayan ay isang kamangha-mangha na hi- 
waga ng ating pananampalataya na hindi lubusang maarok ng ating 
pang-unawa. Samakatuwid, kinakailangan nating pag-aralan at pagni- 
layan nang maigi ang mga Hiwagang napapaloob dito. Ang isang Misa 
na dinaluhan nang may pang-unawa at pamimintuho ay mas makapag- 
tatamo sa atin ng maraming biyaya kaysa sa maraming beses nating 
pagdalo sa misa nang walang pagpapahalaga at matimyas na pagnini- 
lay sa sa mga nangyayari dito. 


2. Gawin nating panuntunan na dumating sa simbahan ilang minuto bago 
magsimula ang Banal na Misa, una upang ihanda ang ating sarili sa 
pamamagitan ng pagninilay at panalangin, at pangalawa upang hindi 
maging sanhi ng abala sa ibang mga nagsisimba. 


3. Hindi lamang tayo dumadalo sa Misa bagkus ay inaalay natin ito kasa- 
ma ng pari. 


Mapapansin natin na sa lahat ng altar ay naroon sa gitna ang Krusipiho, 
ang lahat ng kasuotan ng pari ay taglay ang tanda ng Banal na Krus ng 
Panginoon, sinisimulan ang misa sa pamamagitan ng Ang tanda ng Krus at 
maraming ulit niya itong ginagawa sa misa. Bakit nga ba? Upang malinaw 
nating maunawaan na ang Santa Misa ay ang sakripisyo ni Hesus na 
kanyang inalay noong siya ay nakapako sa Krus. Sa Santa Misa ay patuloy 
na iniaalay ni Hesus ang kanyang katawan at Dugo para sa atin. 


(aXe 


T y ts 


IANS 


1 
DN 
it 


nG \ P: e 
a aan 


p 
. 
q 
. 
r . 


ag” 
BAY 
af 


ANG SANTO ROSARYO 


Ang Rosaryo ay isang debosyon sa Mahal na Birhen. Ito ay isang 
tuhog ng bulaklak na iniaalay sa Mahal na Birhen ng mga nananalangin nito. 
Ito ay binubuo ng Dalawangpung bahagi, ang isang bahagi ay binubuo ng 
isang Ama Namin at sampung Aba Ginoong Maria, na sinusundan ng Lu- 
walhati. 


Ang bawat bahagi ay dinadasal bilang pagpupuri sa isang misteryo 
ng buhay na pinagdaanan ng ating Mahal na Panginoon at ng Kanyang Ma- 
hal na Ina. Habang ginagawa ang isang sampuan, ay alalahanin ang mis- 
teryo na ipinatutungkol at idalangin na magawa ang mga kabanalan at kali- 
nisan na itinuturo ng bawat misteryo, nang pakinabangan ng ating kaluluwa 
at nang tayo'y maging matapat na anak ng Diyos. 


Ang mga misteryo ay iniayos sa apat na yugto.: Ang misteryo ng 
tuwa, misteryo ng hapis, misteryo ng luwalhati, at misteryo ng liwanag. Ang 
mga yugto na ito ay sumasalamin sa pag-kakatawang tao ni Jesus, ang 
Kanyang mga himala at pangangaral, ang Kanyang pagpapakasakit at 
pagkamatay at ang kanyang pagkabuhay at pag-akyat Nya sa Langit. Ang 
bawat yugto ay binubuo ng limang misteryo. 


59 


Angelus 


V. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. 

R. At Siya’y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. 

( Isang Aba Ginoong Maria) 

V. Ako ang Alipin ng Panginoon. 

R. Maganap nawa sa Akin ayon sa Wika Mo. 

( Isang Aba Ginoong Maria) 

V. At ang Verbo ay nagkatawang tao. 

R. At nakipamayan sa atin. 

( Isang Aba Ginoong Maria) 

V. Ipanalangin Mo kami. Santang Ina ng Diyos 

R. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong 
amingPanginoon. 

Manalangin Tayo: 

Panginoong aming Diyos, kasiyahan Mo nawa ang aming kaluluwa ng 
Iyong mahal na grasya . Yayamang dahilan sa pamamalita ng Anghel ay 
nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong Anak Mo, pakun- 
dangan sa mahalna pagpapakasakit Niya sa Krus papakinabangan Mo kami 
ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa Langit. Sa pamamagi- 
tan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. ( Luwalhati 3x) 


Regina Ceeli 

V. Reyna ng Langit magalak ka Aleluya! 

R. Sapagkat ang minarapat Mong dalhin sa sinapupunan Aleluya! 

V. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi Aleluya! 

R. Ipanalangin Mo kami sa Diyos Aleluya! 

V. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria Aleluya! 

R. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Aleluya! 
Manalangin Tayo: 

O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Iyong Anak na si 
Jesucristomh Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahon ang mun- 
do. Hinihiling namin sa Iyo n a alang-alang sa Birheng Maria na Kanyang 
Ina ay makamtan namin ang kaligayahan ng bauhay na walang hanggan. Sa 
pamamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. 


58 


PANALANGIN NG PAG-AALAY 


Amang walang hanggan, isinasama ko ang aking sarili sa mga hangarin at 
pagmamahal ng Mahal na Birhen sa Kalbaryo, at iniaalay ko sa Iyo ang 
sakripisyo sa Krus ng Iyong minamahal na Anak, na ngayon ay Kanyang 
pinaninibago sa banal na Altar na ito. Iniaalay ko ito sa ngalan ng 
sangkatauhan, kaisa ng mga banal na Misa na ngayon ay iniaalay, at lahat 
ng Misa na iniaalay ngayon sa buong mundo. 


Nais kong sambahin Ka at ibigay sa Iyo ang karangalan sa Iyo ay nauukol, 
kilalanin ang Iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay, at kilalanin na nak- 
asalalay sa Iyo ang lahat ng bagay, Ikaw na Siyang tangi naming patutun- 
guhan. Nais kong pasalamatan Ka sa napakaraming bagay na ibinigay mo 
sa amin. Nais kong hingin ang kapatawaran Mo at magbayad sa lahat ng 
mga kasalanang aming aming nagawa. Ninanais kong hingin ang Iyong 
biyaya at awa para sa aking sarili, para sa lyong Simbahan, para sa lahat 
ng naghihikahos at nalulumbay, para sa lahat ng kawawang mga makasa- 
lanan at para sa lahat nang dapat kong ipagdasal, para sa buong mundo, 
at para sa lahat ng kaluluwa sa Purgatoryo. Amen. 


Ant. Aspérges me Domine, hys- 
sopo, et mundabor: lavabis me, et 
super nivem dealbabor. 


Misereré mei , Dei secundum mag- 
nam misericordiam tuam. 


V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto 


R. Sicut erat in principio et nunc et 
semper et in sacula saculorum. 
Amen 


Ant. Asperges me Domine, hyssop, 
et mundabor: lavabis me, et super 
nivem dealbabor. 


Sorc A> ON RA) mh 
PAGWIWISIK NG AGUA BENDITA 


Ant. Wisikan mo ako ng hisopo, O 
Panginoon, at ako'y magiging ma- 
puti pa kaysa sa Busilak 


Kaawaan mo ako, O Panginoon 
ayon sa kadakilaan ng Iyong 
habag 


V. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at 
sa Espiritu Santo 


R. Kapara noong unang una nga- 
yon, at magpakailanman at 
magpasawalang hanggan. Amen. 


Ant. Wisikan mo ako ng hisopo, O 
Panginoon, at ako'y magiging ma- 
puti pa kaysa sa Busilak 


Ang antiponang ito ang ginagamit sa Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay 


Ant. Vidi aquam egredientem de 
templo a latere dextro, alleluia: Et 
omnes, ad quos pervenit aqua ista, 
salvi facti sunt, et dicent, alleluia, 
alleluia. 


Ant. Nakita ko ang tubig na 
lumalabas sa gawing kanan ng 
Templo, aleluya, at naligtas ang 
lahat na inabot ng tubig na ito, na 
umaawit ng: aleluya, aleluya. 


Luwalhati 


Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una, gayon 
din ngayon at magpakilan pa man sa walang hanggan. Amen. 


Sumasampalataya Ako 


Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari sa lahat, na may 
gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang 
Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng 
Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni 
Ponsio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibinaon. Nanaog sa mga impiyerno, 
nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok 
sa kanan ng Diyos Amang makapangyayari sa lahat. Doon magmumula't 
pariritong huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasam- 
palataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, na may Santa Iglesya Katolika, 
may kamsamahan ng mga Santo, may ikawawala ng mga kasalanan, at ma- 
bubuhay na mag uli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hang- 
gan. Amen. 


Aba po Santa Mariang Hari 


Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan, 
Aba pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw 
na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng 
aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka 
namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. 
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. 


Pagsisisi 


Oh Diyos ko, ikinalulungkot ko nang buong puso ang pagkakasala ko sa Iyo! 
Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan, dahil sa takot kong mawala sa 
akin ang kaharian ng langit at dahil sa takot ko sa hirap ng impyerno, ngunit 
lalo pa naman dahil ang kasalanan ay napakasama sa loob Mo, Oh Diyos ko, 
na walang hanggan ang kabutihan at nararapat ibigin ng walang katapusan. 
Nagtitika akong matibay na matibay, at umaasa sa grasya Mo, na ipagku- 
kumpisal ko ang mga sala ko, tutuparin ko ang parusang hatol, at magbaba- 
gong buhay. Amen. 


57 


fis 


iit henge 
MGA PANG ARAW-ARAW NA PANALANGIN 
Ang Tanda ng Krus 
+Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 
Ama Namin 


Ama namin, sumasa-langit Ka. Sambahin ang ngalan Mo. Mapasa amin ang 
Kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan 
Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami ng 
aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mg nagkakasala sa amin. 
At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa lahat ng 
masama. Amen. 


Aba Ginoong Maria 


Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay 
sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang 
iyong Anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming 
makasalanan, ngayon at kung kami y mamamatay. Amen. 


56 


Confitemini Domino, quoniam bo- 
nus: quoniam in sæculum miseri- 
cordia ejus. 


V. Ostende Domine misericordia 
tua (alleluia) 


R. Et salutare tuum da nobis 
(alleluia) 


V. Domine exaudi orationem 
meam 


R. Et clamor meus ad te veniat 
V. Dominus vobiscum 


R. Et cum spiritu tuo 


Oremus 


Exaudi nos, Domine sancta Pater, 
omnipotens æterne Deus: et mit- 
tere digneris sanctum Angelum 
tuum de cælis, qui custodiat, fove- 
at, protegat, visited, atque defend- 
at omnes habitants in hoc habitacu- 
lo. Per Christum Dominum nos- 
trum. 


R. Amen 


Purihin ang Panginoon sapagkat 
Siya'y banal, at walang hanggan ang 
Kanyang awa. 


V. Ipakita mo sa amin ang Iyong awa 
Panginoon (Aleluya) 


R. At ipagkaloob mo sa amin ang 
kaligtasan. 


V.Pakinggan mo panginoon ang 
aming panalangin 


R. At makarating sa Iyo ang aming 
pagdaing. 


V. Sumainyo ang Panginoon 
R. At sa iyong espiritu. 
Manalangin Tayo. 


Pakinggan mo ang aming pana- 
langin Amang Banal, makapangyari- 
han at walang hanggan, at marapatin 
mong ipadala ang Iyong banal na 
Anghel mula sa kalangitan upang 
siyang magbantay, humikayat, at 
mangalaga, upang manatiling kasa- 
ma nila, at magsanggalang sa lahat 
ng mga dito ay maninirahan. Sa pa- 
mamagitan ni Kristong aming 
Panginoon. 


R. Amen. 


ORDO MISSA 


Panimula ng Santa Misa 


Ang pari ay magtutungo sa altar, luluhod sa gitna at sisimulan ang Misa 


P. In nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus Sancti. Amen. 


Introibo ad altare Dei. 


S. Ad Deum, qui letificat ju- 
ventatem meam. 


P.Jadica me, Deus, et discérne 
causam meam de gente non 
sancta: ab homine iniquo et do- 


lóso érue me. 


S Quia tu es, Deus, fortitude 
mea: quare me reppulisti, et 
quare tristis incédo, dum af- 
fligit me inimicus? 


LUMUHOD 


P. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng 
Espiritu Santo. Amen. 


P. Ako ay papasok sa dambana ng 
Diyos. 


S. Sa Diyos na nagbibigay kaliga- 
yahan sa aking kabataan. 


P. Igawad mo sa akin ang katarungan 
O Diyos, at ipagsanggalang mo ang 
aking usapin sa isang baying di banal, 
sa isang mapanlinlang at tampalasan 
ay iligtas mo ako. 


S. Sapagkat Ikaw o Diyos, ang 
aking lakas, bakit mo ako itinakwil? 
Bakit ako mababagabag sa paniniil 
ng kaaway? 


Magkadaop ang palad dasadasilan niya ang Salmo 42 kasama ng sacristan 


Ang Salmo 42 ay hindi dinadasal tuwing Misa para sa mga Yumao at mula Ika-5 


Linggo ng Cuaresma hanggang Sabado Santo. 


10 


ANG MGA MAHAL NA PAPURI 
Purihin ang Diyos. 
Purhin ang kanyang Banal na pangalan. 
Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naming totoo. 
Purihin ang ngalan ni Jesus. 
Purihin ang Kanyang Kamahalmahalang Puso. 
Purihin ang Kanyang Kamahalmahalang Dugo. 
Purihin si Jesus sa Santisimo Sakramento ng Altar . 
Purihin ang Espiritu Santo na Mangaaliw. 
Purihin ang dakilang Ina ng Diyos, ang Kabanalbanalang Birheng Maria. 
Purihin ang Kalinislinisang paglilihi sa Kanya. 
Purihin ang Pag-aakyat sa Kanya sa langit. 
Purihin ang Ngalan ni Maria, Birhen at Ina. 
Purihin si San Jose ang Kanyang kalinislinisang esposo. 


Purhin ang Diyos sa Kanyang mga Anghel at mga Banal. 


ESPIRITWAL NA PAKIKINABANG 


Oh kaibig-ibig kong Jesus, sumasampalataya akong totoo na naririyan 
ka sa Kabanalbanalang Sakramento. Iniibig Kita ng higit sa lahat ng 
bagay, at ninaais kong tanggapin Ka sa aking kaluluwa. Yayamang 
hindi ko matanggap Ngayon ang Iyong Mahal na Katawan sa Sakram- 
netong ito, kahit sa kaibuturan ng puso ko ay pumarito Ka (Pagtibayin 
mo Ngayon ang marubdob mong pagnanasang tanggapin si Jesus kahit sa 
paraang espiritwal lamang.) Niyayakap Kita Oh Jesus, at iniaanib ko sa 
Iyo ang aking abang sarili, huwag Mong itulot na ako ay mawalay sa 
Iyo dahil sa kasalanan ko. Amen. 


55 


Uni trinoque Domino sit sempitérna 
gloria, Qui vitam sine termino nobis 
donet in patria. Amen. 


Purihin at ipagdangal ng walang 
hanggan ang Iyong Pangalan, O Iisang 
Diyos na Tatlong Persona. Ipagkaloob 
Mo sa amin na makarating kami sa 
Bansang aming pita. Amen. 


Pagkatapos nito, ay maaaring magkaroon ng sandali ng katahimikan o kung 


hindi naman ay maaari din naming gamitin ang ibang mga dasal at awit na 


pagpupuri sa Kamahalmahalang Santisimo Sakramento. 


Pagkatapos nito ay aawitin ang Tantum Ergo Sacramnetum. 


Tantum ergo Sacramentum 


venerémur cernui: Et antiquum docu- 


méntum novo cedat ritui: Prestet 
fides suppleméntum sénsuum 
deféctui. 


Genitori, Genitoque laus et jubilatio: 
Salus honor, virtus quoque sit et ben- 
ediction: Procedenti ab utroque com- 
par sit laudatio. Amen. 


V. Panem de ccelo prestitisti eis (T.P. 
Alleluia) 


R. Omne delectamentum in se 
habentem (T.P. Alleluia) 


Pakumbabang sumasamba sa Mahal 
na Ostiya, unang anyo ay nagbago, 
bagong ayos narito, pananalig ay 
sagana sa langit at sa lupa. 


Sa amang walang hangganan, sa Anak 
ay kapurihan Espiritung Banal ang 
nauna, walang hangganan sila, 
kaligtasan, puri't awa, buhay, lakas na 


dakila. Amen. 


V. Binigyan mo sila ng Tinapay ng 
nagmumula sa Langit (T.P. Alleluia) 


R. Na naglalaman nglahat katamisan 
at kasiyahan (T.P. Alleluia) 


Pagharap ng pari sa mga tao at pagbabasbas ng Kamahalmahalang Santisimo, 


yumuko ka at sambahin mo ang ating Mahal na Panginoon. Isamo mo sa 


Kanya na basbasan Niya ang lahat ng mga idinadalingin mo. 


54 


P. Emitte lucem tuam et veri- 


tátem tuam: ipsa me 
deduxérunt, et adduxérunt in 
montem sanctum tuum et in 


tabernácula tua 


S. Et introíbo ad altáre Dei: ad De- 
um, qui lætíficat juventútem 
meam. 


P. Confitébor tibi in cíthara, Deus, 
Deus meus: quare tristis es, ánima 
mea, et quare contúrbas me? 


S. Spera in Deo, quóniam adhuc 
confitébor illi: salutáre vultus 
mei, et Deus meus. 


P. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto. 


S. Sicut erat in princípio, et 
nunc, et semper: et in sæcula 
sæculórum. Amen. 


P. Introíbo ad altáre Dei. 


S. Ad Deum, qui lætíficat ju- 
ventútem meam. 


Ang pari ay mag-aantanda at magpapa 
P. Adjutórium nostrum in 
nómine Dómini. 


S. Qui fecit coelum et terram. 


P. Ipadala mo ang iyongliwanag at 
iyong katapatan; papatnubayan nila 
ako at dadalhin sa iyong banal na bun- 
dok at s aiyong mga kubol. 


S. At ako ay papasok sa dambana ng 
Diyos, ang Diyos ng aking kasayahan 
at kaligayahan. 


P. At ako'y magpupuri sa iyo sa kudya- 
pi, O Diyos na aking Diyos! Bakit ka 
walang sigla, o aking kaluluwa? Bakit 
ka nababagabag sa loob ko? 


S. Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y 
muli kong pupurihin,ang kaligtasan 
ng aking mukha at Diyos ko. 


P. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa 
Espiritu Santo. 


S. Kapara noong una ngayon at 
magpasawalang hanggan. Amen. 


P. Ako ay papasok sa dambana ng 
Diyos. 


S. Sa Diyos na nagbibigay kaligayahan 
sa aking kabataan. 


tuloy sa panalangin. 


P. Ang ating sakoklolo ay nagmumula 
sa ngalan ng Panginoon. 


S. Na may gawa ng lahat at lupa. 


11 


Yuyuko ang pari at aaminin ang mga kanyang kasalanan. 


Confiteor Deo omnipotenti, beatze 
Marie semper Virgini, bedto 
Michaéli Archangelo, beáto Joán- 
ni Baptiste, sanctis | Apostolis 
Petro et Paulo, 6mnibus Sanctis, 
et vobis, fratres: quia peccavi ni- 
mis cogitatibne, verbo et opere: 
(dadagukan and dibdib ng tatlong 
ulit) mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa. Ideo precor 
bedtam Mariam semper Vír- 
ginem, beátum Michaélem Archa- 
ngelum, beátum Joánnem Bap- 
tístam, sanctos Apóstolos Petrum 
et Paulum, omnes Sanctos, et vos, 
fratres, orare pro me ad Dómi- 
num, Deum nostrum 


P. Nangungumpisal ako sa maka- 
pangyarihang Diyos, sa Mahal na Bir- 
heng Maria, kay San Miguel Arkanghel, 
kay San Juan Bautista, sa mga banal na 
Apostol na sina Pedro at Pablo, sa lahat 
ng mga banal at inyo mga kapatid na 
lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, 
at sa gawa: (dagukan ang dibdib ng tat- 
long ulit) sa aking sala, sa aking sala, sa 
aking pinakamalaking sala. Kaya 
isinasamo ko sa Mahal na Birheng Ma- 
ria, kay San Miguel Arkanghel, kay San 
Juan Bautista, sa mga banal na Apostol 
na sina Pedro at Pablo, sa lahat ng mga 
banal at inyo mga kapatid na ako ay 
ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. 


12 


On 


rar 
F, 


NG AA 
E a 


ANG PAGBABASBAS SA KAMAHALMAHALANG 
SANTISIMO SAKRAMENTO 


Ito ay isa sa mga pinakamarilag, kaakitakit at kaayayang Seremonia 


ng Simbahan. Dito sa altar ay Nakikita natin si Jesucristo sa anyong tinapay; 


at sa Kamahalmahalang Santisimo Sakramento , nasa trono at naghihintay 


ang Dakila at Mahal na Hari, na ihasik ang kanyang naguumapaw na mga 


biyaya sa kanyang mga minamahal, at pagpalain sila. Pag Siya ay itinaas at 


itinanghal ng pari sa mga tao, sa ayos na krus at ang kampanilya ay tumu- 


tugtog at naghahayag ng maligayang sandali ng Kanyang Pagdatal. 


Pagbubukas ng Pari ng tabernakulo at pagsusuob niya ng insenso sa 


Kamahalmahalang Santisimo Sakramento, ay aawitin ang: O Salutaris 


Hostia. 


O Salutaris Hostia, Quæ cœli pandis 


ostium: Bella premunt hostilia. Da 
robur, fer auxilium. 


O Nagliligtas na Haing- handog, 
Siya na nagbukas ng pinto ng Langit 
sa taong nasa lupa. Igawad mo sa 
amin ang Iyong saklolo at lakas ha- 
bang ang mga kaaway ay nakapa- 
libot namin. 


Panalangin sa Harap ng Krusipiho 


( Ang sino mang mananalangin sa harap ng Krusipiho pagkatapos tumanggap ng Banal na 
Kommunyon ay makakatanggap ng “Partial” na indulhensiya ngunit kung ito'y isinagawa 
sa mga biyernes ng Cuaresma, “Plenary na Indulhensiya ang matatanggap) 


Mabuti at masintahing Hesus, naninikluhod ako sa Iyong harapan, nag- 
susumamong mataimtim na ilimbag sa aking puso ang isang malalim at 
buhay na pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, nang may pagsisisi sa 
aking mga kasalanan at may pagnanasang magbayad sa mga pinsalang 
naidulot nito. Habang pinagbulay-bulayan ko ang Iyong limang sugat at 
habang nakikiramay ako sa sakit ng bawat sugat na ito, naaala ko ang ang 
wikang tinuran noon ng Haring si David ukol sa Iyo: “Tinusok nila ng 
matatalim na pako ang aking kamay at paa, at ang aking mga buto ay bilang 
na!” 


Mga Hibik sa Kabanal-banalang Manunubos 

Kaluluwa ni Kristo, pakabanalin Mo ako. Katawan ni Kristo, iligtas Mo ako. 
Dugo ni Kristo, tigmakin mo ako. Tubig mula sa tagiliran ni Kristo, hugasan 
ako. Pagpapakasakit ni Kristo, patatagin mo ako. Butihing Hesus, dinggin 
mo ako. Sa loob ng sugat mo'y itago ako. Huwag mong ipahintulot na 
mawalay sa Iyo. Sa nagpapahamak na kaaway, ako'y ipagsanggalang Mo. Sa 
sandal ng aking pagpanaw, tawagin Mo ako. At Iyong ipag-utos na lumapit 
ako sa iyo. Upang kaisa ng mga banal ako'y magpuri sa Iyo sa kalangitan 
magpakailanman. Amen. 


52 


S.Misereatur tui omnipotens 
Deus, et, dimissis peccatis tuis, 
perdúcat te ad vitam ztérnam. 


P. Amen. 


S. Kaawan kayo ng makapangyari- 
ahng Diyos, patawiran ka sa iyong 
mga kasalanan at patnubayan sa 
buhay na walang hanggan. 


P. Amen. 


Ang sacristan naman ngayon ang aamin ng kanyang mga pagkakasala. 


S. Confiteor Deo omnipoténti, 
beátæ Marie semper Virgini, 
beato Michaéli Archangelo, 
beato Joanni Baptiste, sanctis 
Apostolis Petro et Paulo, 6mni- 
bus Sanctis, et tibi pater: quia 
peccavi nimis cogitatibne, verbo 
et opere: (dagukan ang dibdib ng 
tatlong ulit) mea culpa, mea cul- 
pa, mea maxima culpa. Ideo pre- 
cor beatam Mariam semper Vír- 
ginem, beatum Michaélem 
Archangelum, beátum Joannem 
Baptistam, sanctos Apóstolos 
Petrum et Paulum, omnes Sanc- 
tos, et te pater, orare pro me ad 
Dóminum, Deum nostrum 


P.Misereátur vestri omnípotens 
Deus, et, dimíssis peccátis vestris, 
perdúcat vos ad vitam ætérnam. 


S. Amen. 


(Mag-antanda) Indulgéntiam, ab- 
solutionem et remissiónem pec- 
catórum nostrórum tríbuat nobis 
omnípotens et miséricors Dómi- 
nus. 


S. Amen. 


S. Nangungumpisal ako sa maka- 
pangyarihang Diyos, sa Mahal na 
Birheng Maria, kay San Miguel Ar- 
kanghel, kay San Juan Bautista, sa 
mga banal na Apostol na sina Pedro 
at Pablo, sa lahat ng mga banal at sa 
iyo na aking ama na lubha akong 
nagkasala sa isip, sa salita, at sa 
gawa: (dagukan ang dibdib ng tat- 
long ulit) sa aking sala, sa aking sa- 
la, sa aking pinakamalaking sala 
Kaya isinasamo ko sa Mahal na Bir- 
heng Maria, kay San Miguel Ar- 
kanghel, kay San Juan Bautista, sa 
mga banal na Apostol na sina Pedro 
at Pablo, sa lahat ng mga banal at sa 
iyo na aking ama, na ako ay ipana- 
langin sa Panginoong ating Diyos. 


P. Kaawan kayo ng makapangyari- 
ahng Diyos, patawiran kayo sa in- 
yong mga kasalanan at patnubayan 
sa buahy na walang hanggan. 


S. Amen. 


P.Pagkalooban nawa tayo ng ating 
Maawaing Diyos ng kapatawaran at 
pagkapawi ng ating mga kasalanan. 


P. Amen. 


13 


(Yuyuko nang bahagya ang pari) 


P. Deus, tu convérsus vivificabis 
nos. 


S. Et plebs tua lætábitur in te. 


P. Osténde nobis, Domine, miser- 
icordiam tuam. 


S. Et salutare tuum da nobis. 


P. Domine, exáudi oratibnem 
meam. 


S. Et clamor meus ad te véniat. 
P. Dóminus vobiscum. 
S. Et cum spíritu tuo 


P. Oremus. 


P. Lingunin mo kami O Diyos at 
bigyan ng buhay. 


S. Nang ang bayan mo ay magalak is 
Iyo. 


P.Ipakita mo Panginoon ang iyong 
awa. 


S. At ipagkaloob mo sa amin ang 
iyong kaligtasan. 


P. Panginoon, pakinggan moa ng 
aking pagsamo 


S. At hayaan mong makarating sa 
Iyo ang aking pagdaing. 


P. Sumainyo ang Panginoon. 
S. At sa iyong espiritu. 


P. Manalangin tayo. 


Aakyat ang pari sa altar habang nanalangin ng tahimik 


Aufer a nobis, qu&æsumus, 
Dómine, iniquitátes nostras: ut ad 
Sancta sanctorum puris 
mereámur méntibus introíre. Per 
Christum, Dóminum nostrum. 
Amen. 


Kami ay nagsusumamo sa Iyo 
Panginoon na pawiin ang aming mga 
kabuktutan nang sa gayon ay marap- 
at kaming pumasok nang may 
busilak na puso sa Iyong kabanal ba- 
nalang dambana. Sa pamamagitan ni 
Kristong aming Panginoon. Amen. 


Hahalik sa gitna ng altar kung saan nakabaon ang mga labi ng mga banal habang 


sinasabi. 


14 


PASASALAMAT PAGKATAPOS NG BANAL NA KOMMUNYON 


Pagsamba: O Hesus ko, Ikaw nga ang aking tinanggap sa Sakremetong 
Mahiwagang Ito! Sinasamba at pinupuri kita. Sa Iyo nagmula ang aking 
pag-iral sa Iyo rin matatapos Ito. Ikaw lamang O Hesus ang makapagpu- 
puno sa hangarin ng aking puso. 


Pagpapakumbaba: Napakabuti mo O Panginoon! Wala nang hihigit pa sa 
nag-uumapaw mong pagmamahal. Ako'y isang hamak na makasalana 
ngunit ngayon ay minarapat mong ibigay ang Iyong sarili. 


Pasasalamat: Paano kita mapasasalamatan O masintahing Hesus sa lahat ng 
pagpapalang ipinagkaloob Mo sa akin? Ibinigay Mo ang Iyong Katawan 
upang maging pagkain ng aking kaluluwa at ang Iyong Dugo naman upang 
maging aking inumin. Hinding hindi ko makakalimutan ang pagmamahal 
Mo sa akin O Hesus! Purihin ka sa Banal na Sakramento! 


Pagmamahal: Iniibig kita O Panginoon nang buo kong pagkatao sa kabila 
ng aking mga kahinaan. Patatagin mo ako sa Iyong Pag-ibig nang aking 
maiwaksi ang lahat ng kasamaan at kabuktutan na naglalayo sa akin na pag 
-ibayuhin ang aking pagmamahal at paglilingkod sa Iyo. 


Pag-aalay: Manalaytay ka sa buo kong Pagkatao O Hesus nang ako'y 
mabuhay hindi para sa aking kapakanan bagkus para sa Iyong kalu- 
walhatian. Inialay Mo ang Iyong sarili para sa akin. Tanggapin Mo ang 
aking sarili bilang handog ko sa Iyo upang mapaglingkuran kita sa lahat ng 
pagkakataon. 


Pagluluhog: Marami akong mga hinihiling ngunit nananalig ako na Ikaw 
ang mas nakakaalam kung ano ang makabubuti sa akin at sa kaligtasan ng 
aking kaluluwa. Ipagkaloob Mo lahat ng aking kinakailangan na biyaya 
upang mapanatiling busilak at tapat ang aking puso sa Iyo. Ilayo mo ako sa 
kasalanan, at kung ako'y malalagutan na ng hininga, huwag mong ipagkait 
ang biyayang tanggapin ka sa Banal na Sakramento at ipagkaloob Mo sa 
akin na maging tapat sa Iyo hanggang sa huli sandal ng aking buhay. 


51 


AG), VERE PANIS FILIORU 
ka KONA —= 
At Ry E 


2 
DAN 
H, 


KANE 
a e 
% Nie ee, 


SSS IIB SS 


Panalangin ng Paghingi ngTulong: Diyos ko, tulungan mo akong maging 
marapat na tanggapin ang Tinapay na nagbibigay buhay. Maria aking pin- 
akamamahal na Ina, Ipanalangin mo ako kay Hesus na Anak mo. Kayong 
lahat na mga anghel at mga banal, ipanalangin ninyo ako. Aking Anghel 
na tagatanod, ihatid mo ako nang matiwasay sa damabana ng Poong ma- 
hal. 


Pananampalataya: Hesus, Ikaw na ang nagsabi na ang Tinapay na ito ay 
ang Iyong katawan at ang Alak naman na ito ay ang Iyong dugo. 
Sumasampalataya akong totoo sa mga salitang tinuran Mo Panginoon. 
Naniniwala akong Ikaw nga ang aking tatanggapin! 


Pagpapakumbaba: Ako'y isang hamak na makasalanan Panginoon. Sino ba 
naman ako upang tanggapin ka sa Banal na Sakramentong ito? Panginoon, 
hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa Iyo ngunit sa isang salita Mo 
lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. 


Pagsisisi: Kinamumuhian ko O Diyos ang lahat ng aking pagkakasalang 
nagawa at pinagsisisihan ko ang aking kataksilan sa lyong pagmamahal. 
Nangako akong hindi na muling mgakakasala. Kaawaan Mo ako O Diyos 
ayon sa laki ng Iyong habag! 


Pag-ibig at Paghahangad: O pinakamamahal na Hesus. Ipagkaloob Mo 
ang biyaya na mahalin ka nang lubos. Ibinigay mo ang Iyong sarili para sa 
akin, tanggapin mo naman ang aking sarili bilang tanda ng pag-ibig ko sa 
Iyo. 


50 


Sa pamamagitan ng mga natamo ng 
lahat ng Iyong mga banal at pati 
narin ng mga banal na ang mga labi 
ay nalagak dito, ipagkaloob mo 
Panginoon ang kapatawaran ng 
aking mga kasalanan. Amen 


Oramus te, Domine, per mérita 
Sanctorum tudrum, quorum 
reliquie hic sunt, et Omnium 
Sanct0rum: ut indulgére digneris 
ómnia peccáta mea. Amen. 


| 
\ 
i N 

\ 


wurine 


| 
KANAN 


IT 
i 


| 


j 
N 


MAYA 


Kapag Misa Cantada ang pagsusuob ng altar ay gagawin bago babasahin ang In- 
troit o ang pangbungad na antipona. 


Introit o Pangbungad na Antipona (tignan sa hanay ng mga panahon) 


Babalik ang pari sa gitna. Nakadaop ang mga palad, magsasalit-salit ang pari at ang 
sacristan sa pagdadasal ng Kyrie 


15 


TUMAYO (KUNG MISA CANTADA) MANATILING NAKALUHOD 


(KUNG MISA RECITADA) 


P. Kyrie, eléison. 
S. Kyrie, eléison. 
Kyrie, eléison. 

S. Christe, eléison. 
P. Christe, eléison. 
S. Christe, eléison. 
P. Kyrie, eléison. 
S. Kyrie, eléison. 
P.Kyrie, eléison 


Kapag ang Gloria ay sasambitin, ang 


TUT UA UH 


. Panginoon kaawaan mo kami. 
. Panginoon kaawaan mo kami. 
. Panginoon kaawaan mo kami. 
. Kristo kaawaan mo kami 

. Kristo kaawaan mo kami 

. Kristo kaawaan mo kami 

. Panginoon kaawaan mo kami. 
. Panginoon kaawaan mo kami. 
. Panginoon kaawaan mo kami. 


pari ay tatayo sa gitna ng altar, ilalahad niya ang kaanyang mga kamay, pagda- 


daupin ito muli at yuyuko ng bahagya. 


Ang Gloria O Papuri hindi isinasama kapag Misa para sa mga Yumao, panahon 
ng Cuaresma, at mga Misa na ginagamitan ng Lila o purpura na kasuotan 


Gloria in ecelsis Deo. Et in terra 
pax hominibus bone voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. 
Adoramus te. Glorificamus te. 
Gratias 4gimus tibi propter mag- 
nam glóriam tuam. Dómine Deus, 
Rex coeléstis, Deus Pater omnípo- 
tens. Dómine Fili unigénite, Jesu 
Christe. Dómine Deus, Agnus 
Dei, Fílius Patris. Qui tollis pec- 
cáta mundi, miserere nobis. Qui 
tollis peccáta mundi, súscipe dep- 
recatiónem nostram. Qui sedes ad 
déxteram Patris, miserére nobis. 


Luwalhati sa Diyos sa Kaitaasan at sa 
lupa ay kapayapaan sa mga taong may 
mabuti kalooban. Pinpuri ka namin, 
dinarangal ka namin, sinasamba ka 
namin, ipinagbubunyi ka namin , pi- 
nasasalamatan ka namin dahil sa da- 
kila mong angking kapurihan. 
Panginoong Diyos Hari ng langit, 
Diyos Amang makapangyarihan sa 
lahat. Panginoong Hesukristo bugtong 
na Anak, Panginoong Diyos Kordero 
ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na na- 
gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, 
maawa ka sa amin. Ikaw na nagaalis 
ng mga kasalanan ng sanlibutan, tang- 
gapin mo ang. 


16 


PANALANGIN PAGKATAPOS NG SANTA MISA 


V. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay 
sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman 
ang iyong Anak na si Hesus. 


R. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon 
at kung kami'y mamamatay. Amen. (talong ulit) 


Aba po Santa Mariang Hari, Ina ng awa. Ikaw nga po ang kabuhayan at 
katamisan. Ay aba pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin, 
pinapanaw na taong anak ni Eba. Ikaw rin po ang pinagbubuntung-hininga 
namin sa aming pagtangis dito sa lupang, baying kahapis-hapis. Ay aba, 
pintakasi ka namin. Ilingon mo po sa amin ang mga mata mong maawain. 
At saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang 
iyong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawa at maalam at 
matamis na Birhen. 


V. ipanalangin mo kami, O Santa'ng Ina ng Diyos. 


R. Nang kami'y maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesu Kris- 
tong aming Panginoon. 


V. O Diyos naming tagapagampon at lakas, lingapin Mo ang mga taong 
tumatangis sa Iyo, at sa pamamagitan ng maluwalhati at kalinis linisang 
Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo,ng Iyong 
mga pinagpalang Apostol na si San Pedro at si San Pablo, at ng lahat ng 
mga Banal, sa Iyong awa at kagandahang loob ay dinggin ang aming 
mga pnalanging iniluluhog para sa pagbabalik loob ng mga makasa- 
lanan sa ikalalaya at ikadadangal ng ating Inang Simbahan. Alang- 
alang kay Kristong Panginoon natin. Amen. 


San Miguel Arkangel, ipagtanggol mo kami sa pakikibaka laban sa panlilin- 
lang at kasamaan ng demonyo. Palayasin mo siya, O Diyos : at ikaw, O Prin- 
sipe ng hukbong makalangit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, 
pabalikin mo sa impierno si Satanas at ang lahat ng masamang espiritu na 
naririto sa mundo para sa ikapapa hamak ng mga kaluluwa. Amen. 


V. Kamahal-mahalng puso ni Hesus 


R. Kaawaan mo kami. (Tatlong ulit) 


49 


TUMAYO 


et vidimus sloriam.cjus, glor at namalas natin ang Kanyang Kalu- 


pad quasi Ugart a Patre; walhatian, ang kaluwalhatian ng Kaisa- 
PITUMPUNG isang bugtong na Anak ng Ama, puspos 


S. Deo gratias ng biyaya at katotohanan. 


S. Salamat sa Diyos. 


Pagkatapos nito ay dadako sa gawing kanan ang pari upang kunin ang kalis. Yuyu- 
ko siya at bababa sa altar. Luluhod sa gitna at iaabot naman sa kanya ang biretta at 
aalis patungong sakristiya. 


Huwag munang umalis pagkayari ng Santa Misa. Manatili ng ilang sandali 
at magnilay sa biyayang iyong natanggap sa Misang ito: Ang Katawan, 
dugo, Kaluluwa, at pagkadiyos ni Hesukristo. Magpasalamat sa kanya na 
sa kabila nang ating mga pagkukulang ay minamahal tayo at ibinibigay 
ang kanyang sarili sa Banal na Sakramento. 


48 


Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus aming kahilingan. Ikaw na nalu- 
Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu luklok sa kanan ng Ama, naawa ka 
Christe. Cum Sancto Spiritu in glo- sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang 
ria Dei Patris. Amen. banal, ikaw lamang ang Panginoon, 
ikaw lamang, O Hesukristo, ang 
Kataas-taasan, kasama ng Espiritu 
Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. 


Amen 


Hahalik sa gitna ng altar ang pari at haharap sa mga tao. 


P. Dominus vobiscum. P. Sumainyo ang Panginoon. 


S. Et cum spiritu tuo S. At sa iyong espiritu 


Collecta o Pangbungad na Panalangin (tignan sa hanay ng mga panahon) 


P. Oremus P. Manalangin Tayo. 


Lalakad kung saan naroroon ang missal habang sinasabi ang Oremus at sisimulan 
ang Collecta 


Pagkatapos ng Collecta ay dadako na ang pari sa pagbabasa mula sa mga aklat ng 
Banal na kasulatan 


Lecion o Pagbasa (tignan sa hanay ng mga panahon) 


UMUPO 


S. Deo gratias S. Salamat sa Diyos 


Graduale (tignan sa hanay ng mga panahon) 


Ang graduale ay halaw sa aklat ng mga Awit. Ito ay binabasa ng pari bago basahin 
ang Mabuting Balita. Ang missal ay ililipat sa kanang bahagi ng altar habang ang 
pari ay nakayuko at nanalangin sa gitna. 


17 


Munda cor meum ac labia mea, 
Omnipotens Deus, qui labia Isaiae 
Prophetee cálculo mundasti ignito: 
ita me tua grata miseratidne 
dignare mundare, ut sanctum 
Evangélium tuum digne váleam 
nuntiáre. Per Christum, Dóminum 


nostrum. Amen. 

Jube Domine Benedicere 

Dóminus sit in corde meo et in 
lábiis meis: ut digne et compe- 
ténter annúnties Evangélium su- 
um. Amen 


comprehendérunt. Fuit homo 
missus a Deo, cui nomen erat 
Joánnes. Hic venit in testimóni- 
um, ut testimónium perhibéret 
de lúmine, ut omnes créderent 
per illum. Non erat ille lux, sed 
ut testimónium perhibéret de 
lúmine. Erat lux vera, quæ 


iéntem in hunc mundum. In 

mundo erat, et mundus per ip- 
sum factus est, et mundus eum 
non cognóvit. In própria venit, 


I PAEAS IP 


quot autem recepérunt eum, 
dedit eis potestátem fílios Dei 


fíeri, his, qui credunt in nómine 
ejus: qui non ex sanguínibus, 

P. Linisin mo ang aking puso pati na 
rin ang aking labi makapangyarihang 
Diyos na Siyang naglinis sa labi ng 
Propeta Isaias sa pamamagitan ng 
nagbabagang uling. Sa pamamagitan 
ng Iyong Awa linisin ako nag aking 
maipahayag nang marapat at 
matuwid ang Iyong Mabuting Balita. 
Sa pamamagitan ni Kristong aming 
Panginoon. Amen. 


sunt. 


Igawad mo Panginoon ang iyong 


pagbabasbas. 
Et Verbum caro factum est et 


Manahan nawa ang Panginoon sa 
aking puso at sa aking nga labi upang 
marapat mong maipahayag ang Iyong 
Mabuting Balita. Amen. 


habitávit in nobis: 


18 


illúminat omnem hóminem ven- 


et sui eum non recepérunt. Quot- 


neque ex voluntáte carnis, neque 
ex voluntáte viri, sed ex Deo nati 


liwanag ang tumatanglaw sa kadili- 
man, ngunit hindi ito tinanggap ng 
kadiliman. Ang Diyos ay nagsugo 
ng isang tao na ang pangalan ay 
Juan. Ito'y naparito bilang isang 
saksi upang patunayan ang liwanag 
at ang sa gayon ay sumampalataya 
ang lahat sa pamamagitan niya. Hin- 
di siya ang liwanag kundi ang saksi 
ng liwanag. Ang Verbo ay ang tunay 
na liwanag na tumatanglaw sa lahat 
ng tao na dumarating sa daigdig. 
Siya ay nasa daigdig at ang daigdig 
ay ginawa sa pamamagitan Niya 
ngunit Hindi Siya kinilala ng daig- 
dig. Dumating Siya sa sariling ta- 
hanan at hindi siya tinanggap ng 
mga sariling kanya. Dapatwat ang 
lahat ng sa kanya’y. tumanggap, na 
sumasampalataya sa kanyang pan- 
galan, ay binibigyan Niya ng ka- 
pangyarihan na maging mga anak 
ng Diyos; na isinilang hindi mula sa 
dugo , hindi sa pita ng laman, hindi 
sa kalooban ng tao, kundi mula sa 
Diyos. 


LUMUHOD 


At nagkatawang-tao ang Verbo at 
nakipamayan sa atin. 


47 


Pagbabasbas o Bendicion 


Benedicat vos omnipotens 
Deus, Pater, et Filius, 'E et 
Spiritus Sanctus. 


S.Amen. 


Huling Evangelio 


LUMUHOD 


Pagpalain nawa kayo nang Maka- 
pangyarihang Diyos: Ama, Anak, At 
Espiritu Santo. 


S. Amen. 


TUMAYO 


Lalakad ang pari sa gawing kanan at babasahin ang huling evangelio. Ang evan- 


gelio na ito ay hango sa unang kabanata ng Mabuting Balita ayon kay San Juan 


P. Dominus vobiscum. 
S. Et cum spiritu tuo. 


ri Initium sancti Evangélii 
secandum Joannem. 


S. Gloria tibi Domine 


In principio erat Verbum, et 
Verbum erat apud Deum, et 
Deus erat Verbum. Hoc erat in 
principio apud Deum. Omnia 
per ipsum facta sunt: et sine 
ipso factum est nihil, quod fac- 
tum est: in ipso vita erat, et vita 
erat lux hominum: et lux in 
ténebris lucet, et tenebre eam 
non 


P. Sumainyo ang Panginoon. 
S. At sa iyong epspiritu 


P. Ang panimula ng Mabuting Balita ayon 
kay San Juan 


S. Papuri sa Iyo Panginoon. 


Sa mula’t mula pa ay may Verbo na, at 
ang Verbo ay sumasa diyos, at ang Ver- 
bo ay Diyos. Siya ay mula’t mula pa ay 
sumasa diyos na. Ang lahat ng bagay 
na ginawa sa pamamagitan Niya, at 
kung hindi dahil sa Kanya ay walang 
nangyari s alahat ng ginawa. Nasa 
Kanya ang buhay at ang buhay naman 
ay siyang liwanag ng mga tao. At ang 


46 


Evangelium o Pagpapahayag ng Mabuting Balita 


(tignan sa hanay ng mga panahon) TUMAYO 


P. Dominus vóbiscüti P. Sumainyo ang Panginoon. 


S. Et cum spiritu tuo S. At sa iyong espiritu. 


P. Ang pagpapatuloy (simula) ng 


P. Sequentia (Initium) Sancti Evan- j l 
Mabuting Balita ayon kay San N.. 


gelii secundum N. 


Kurusan ang noo, labi, at dibdib habang sinasabi, 


S. Gloria tibi Domine 
S. Papuri sa Iyo Panginoon. 


Pagkatapos ng pagbasa ay sabihin, 


S. Laus tibi Christe S. Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. 


19 


Hahalik sa missal ang pari habang sinasabi. 


Per evangelica dicta deleAntur nostra 
delicta 


P. Pawiin nawa ng mga Salita ng 
Mabuting Balita ang ating mga 
kasalanan. 


Umupo at making sa panganagral ng pari. Pagkatapos ng Sermon ay muling 
aakyat ang pari at dadasalin ang Credo o Sumasampalataya 


Credo o Sumpasampalataya 


Credo in unum Deum. Patrem om- 
nipoténtem, factorem coeli et terra, 
visibilium ómnium et in visibilium. 
Et in unum Dominum Jesum 
Christum, Filium Dei unigenitum. 
Et ex Patre natum ante ómnia s&æcu- 
la. Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero. Géni- 
tum, non factum, consubstantiálem 
Patri: per quem ómnia facta sunt. 
Qui propter nos hómines et propter 
nostrum salútem descéndit de coe- 
lis. 


Et incarnátus est de Spíritu Sancto 
ex María Vírgine: Et homo factus 


est. 


TUMAYO 


Sumasampalataya ako sa isang Diyos 
Amang makapangyarihan sa lahat, na 
may lalang ng langit at lupa, ng lahat 
ng nakikita at di nakikita. Sumasam- 
palataya ako sa iisang Panginoong 
Hesukristo, Bugtong na Anak ng 
Diyos, sumilang sa Ama bago pa amn 
nagkapanahon.Diyos buhat sa Diyos, 
liwanag buhat sa liwanag, Diyos na 
totoo buhat sa Diyos na totoo. Su- 
milang at hindi ginawa, kaisa ng Ama 
sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan 
niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa 
ating pawing mga tao at dahils aating 
kaligtasan, siya ay nanaog sa 
kalangitan 


LUMUHOD 


Nagkatawang tao Siya lalang ng 
Espiritu Santo kay Mariang Birhen 
at naging tao. 


20 


Pláceat tibi, sancta Trínitas, ob- 
séquium servitútis meæ: et præsta; 
ut sacrificium, quod óculis tue 
majestátis indígnus óbtuli, tibi sit 
acceptábile, mihíque et ómnibus, 
pro quibus illud óbtuli, sit, te 
miseránte, propitiábile. Per 
Christum, Dóminum nostrum. 


Amen. 


N 


a 
= 
= 
= 
E 
5 
Z 
= 
= 
Eg 
= 
= 
= 
= 
= 


mi 


P. Nawa ang pagbibigay pugay na 
aking inihandog sa Iyo ay maging 
karapat-dapat sa Iyo, O kabanal- 
banalang Isang Tatlo marapatin 
mo na ang paghahain na aking 
inihain sa kabila ng aking kadu- 
staan ay maging kaaya-aya sa 
Iyong kamahalan. Sa pamamagitan 
ng Iyong Awa magdulot nawa ito 
sa akin at sa sa mga taong pinatu- 
tungkulan nito ang kapatawaran 
sa aming mga sala. Sa pamamagi- 
tan ni Kristo na aming Panginoon. 


Pagkaahalik sa altar, haharap sa mga tao at igagawad ang pagbabasbas. 


TUMAYO (KUNG MISA CANTADA) MANATILING NAKALUHOD 
(KUNG RECITADA) 


P. Dominus vobiscum. P. Sumainyo ang Panginoon. 


S. Et cum spiritu tuo S. At sa iyong espiritu 


Lalakad kung saan naroroon ang missal habang sinasabi ang Oremus at sisimulan 
ang Post Communio. Pagkatapos nito, babalik siya muli sa gitna, hahalik sa altar, 
haharap sa mga tao at babatiin sila. 


P. Dóminus vobiscum. P. Sumainyo ang Panginoon 


S. Et cum spíritu tuo S. At sa iyong espiritu 
P.Ite, Missa est, * P. Tapos na ang Misa* 
S.Deo gratias S. Salamat sa Diyos. 


*(Sa ilang pagkakataon, ito ang ipinapalit sa Ite Missa est) 


P. Benedicamus Domino P. Papurihan natin ang Panginoon 


S. Deo gratias S. Salamat sa Diyos 
*(Sa misa sa patay, ito ang ipinapalit sa Ite Missa est) 


P. Requiescant in pace. P. Sumapayapa nawa sila 


S.. Amen. S. Amen. 


Yuyuko ng malalim ang pari sa altar at mananalangin ng mataimtim 


44 


Crucifixus étiam pro nobis: sub Pon- 
tio Pilato passus, et septltus est. Et 
resurrexit tértia die, secindum 
Scripturas. Et ascéndit in coelum: se- 
det ad dexteram Patris. Et iterum 
venturus est cum gloria judicdre 
vivos et mortuos: cujus regni non erit 
finis. Et in Spiritum Sanctum, Domi- 
num et vivificantem: qui ex Patre Fil- 
idque procédit. Qui cum Patre et Filio 
simul adoratur et conglorificatur: qui 
locitus est per Prophétas. Et unam 
sanctam cathdlicam et apostolicam 
Ecclésiam. Confiteor unum baptisma 
in remissionem peccatdrum. Et 
exspécto resurrectiOnem mortudrum. 
Et vitam venturi sæculi. Amen. 


TUMAYO 


Ipinako sa krus dahil sa atin. 
Nagpakasakit Siya sa hatol ni 
Poncio Pilato, namatay at 
inilibing. Muli siyang nabuhay sa 
ikatlong araw ayon sa Banal na 
Kasulatan. Umakyat sa 
kalangitan at lumuklok sa kanan 
ng Amang Maykapal. Paririto 
Siya muli na may dakilang ka- 
pangyarihan upang hukuman 
ang mga buhay at mga patay. 
Sumasampalataya ako sa Espiritu 
Santo, Panginoon at nagbibigay- 
buhay na nanggagaling sa Ama at 
sa Anak. Sinasamba Siya at pina- 
rarangalan kaisa ng Ama at ng 
Anak. Nagsalita Siya sa 
pamamagitan ng mga propeta. 
Sumasampalataya ako sa iisang 
banal na Simbahang katolika at 
apostolika gayundin sa iisang 
binyag sa ikapagpapatawad ng 
mga kasalanan. At hinihintay ko 
ang muling pagkabuhay ng mga 
nangamatay at sa buhay na wa- 
lang hanggan. Amen. 


Hahalik sa gitna ng altar at haharap sa mga tao. 


P. Dóminus vobiscum. 
S. Et cum spíritu tuo 


P. Oremus 


21 


P. Sumainyo ang Panginoon. 
S. At sa iyong espiritu 


P. Manalangin Tayo. 


UMUPO 


Offertorio o Antipona sa pag-aalay (tignan sa hanay ng mga panahon) 


Katulad ng Introit at Graduale ang antiponang ito ay nagbabago ayon sa panahon 
o pagdiriwang na idinadaos. Ito ay halaw sa mga Salmo. 


laalay na pari ang Hostiya na nakalagay sa patena habang mahinang sinasabi. 


An 


a aut 


ANA 


Suscipe, sancte Pater, omnipotens 
ætérne Deus, hanc im- 
maculátam hóstiam, quam ego 
indígnus fámulus tuus óffero tibi 
Deo meo vivo et vero, pro innu- 
merabilibus peccátis, et offen- 
siónibus, et neglegéntiis meis, et 
pro ómnibus circumstántibus, sed 
et pro ómnibus fidélibus chris- 
tiíánis vivis atque defúnctis: ut 
mihi, et illis profíciat ad salútem 


in vitam ætérnam. Amen 


P. Tanggapin Mo makapangyarihan at 
walang hanggang Dioys naming Ama 
sa Iyong harapan ang walang dungis na 
hain na ito na inihahandog ng Iyong 
abang linkod ng aking buhay at Diyos 
na totoo, nang aking mapagbayaran 
ang di mabilang na mga kasalanan, 
pagsalansan, at mga pagkukulang n 
aking nagawa sampu ng mga naririto at 
para na rin sa lahat ng mga kristiyano 
mga buhay at pumanaw na nang sa 
gayon ay magbunga ito sa aking kalig- 
tasan at sa kanila patungo sa buhay na 
walang hanggan.Amen. 


22 


Quod ore súmpsimus, Dómine, pura 
mente capiámus: et de munere tem- 
poráli fiat nobis remédium sempité- 
rnum. 


Ang tinanggap ng aming mga labi 
ipagkaloob Mo Panginoon ay nat- 
tanggap namin ng may busilak na 
kalooban at magdulot nawa sa 
amin ng kagalingang 
pangmagpakailanman 


Iinumin niya ang alak. Ibubuhos naman ang alak at tubig sa mga daliri ng pari 
na humawak sa Banal na Sakramento habang naksalo dito ang Kalis. 


Corpus tuum, Dómine, quod 
sumpsi, et Sanguis, quem potávi, 
adhéreat viscéribus meis: et 
præsta; ut in me non remáneat 
scélerum mácula, quem pura et 
sancta refecérunt sacraménta: Qui 
vivis et regnas 


sæculórum. Amen. 


in s&æcula 


Iinumin niya ang kanyang pinaghinawan 
takluban muli ng birang 


Nawa ang Katawan Mo Panginoon na 
aking tinanggap at ang Iyong dugo na 
aking ininom, manuot sa aking kaloob 
- looban at nawa wala ni bahid ng kas- 
alanan ang manatili sa akin na pina- 
pagbago ng dalisay at banal na mga 
Sakramentong ito. Ikaw na nabubuhay 
magpakailanman. Amen. 


tutuyuin ang kalis at pagkatapos at ta- 


Dadako naman siya sa pagbasa ng Antipona sa Pakikinabang o Communio 


Antipona sa Pakikinabang o Communio 


(Tunghayan ang hanay ng mga Panahon ) Katulad ng Introit, Graduale , at Offerto- 
rio ang antiponang ito ay napapalitan ayon sa panahon na pang liturhiya o sa misa 
na pinatutungkulan sa mga Santo at ibang mga pagdiriwang. 


Panalangin Pagkapakikinabang o Post Communio 


Tunghayan ang Hanay ng mga Panahon. 


Lalakad ang pari sa gitna ng altar at haharap sa mga tao at babatiin sila. 


43 


Tumugon sa pag-ganyak ng pari ng tatlong ulit. 


S.Domine, non sum dignus, ut 
intres sub tectum meum: sed tan- 
tum dic verbo, et sanabitur anima 
mea. 


S. Panginoon, hindi ako karapat- 
dapat na patuluyin ka sa aking tahan- 
an; ngunit sa isang salita Mo lamang 
ay gagaling na ang aking kaluluwa 


Lalapit ang pari sa mga makikinabang. Ipapakita nag Banal na Hostiya at sasabi- 
hin 


P. Ipagsanggalang nawa ng Katawan 
ng ating Panginoong Hesukristo ang 
iyong kaluluwa para sa buhay na 
walang hanggan. Amen. 


Corpus Dómini nostri Jesu Christi 
cust0diat ánimam tuam in vitam 
ætérnam. Amen. 


Habang nakaluhod ay ihanda ang sarili na tanggapin ang Panginoon sa Kabanal- 
banalng Sakramento. Sa pakikinabang, lumapit at lumuhod sa comulgatorio. Ipikit 
ang mga mata at ibuka ang bibig sa paraang mailalagay ng pari ang Banal na 
Hostiya sa iyong dila. 


Pagkatapos makinabang, tumayo at maglakad nang marahan habang nakadaop ang 
mga palad patungong sa iyong ninauupuan. Lumuhod at magpasalamat sa 
Panginoon dahil kanyang kagandahang loob na kanyang ipinakita sa Banal na 
Sakramento 


Pagkatapos makinabang ng lahat, aakyat ang pari sa altar. Kung may natira pang 
mga Banal na Hostiya, ilalagak niya ito sa tabernakulo. Kung wala naman, lilin- 
isin niya ang ciborio kasabay ng Kalis 


Unang iaabot sa kanya ang alak upang masaid ang kaliit-liitang bahagi ng Banal 
na Hositya at ang mga natirang patak ng Kamahal- mahalang Dugo sa Kalis. 
Ibibihus ang alak sa Kalis habang nanalangin. 


42 


Iaabot sa pari ang sisidlan ng alak at tubig. Unang iaabot ang alak. Pagkatapos 
naman ay babasbasan ang tubig at maglalagay ng bahagya sa kalis. 


Deus, qui humánæ substántiæ 
dignitátem mirabíliter condidísti, 
et mirabílius reformásti: da nobis 
per hujus aquæ et vini mystérium, 
ejus divinitátis esse consórtes, qui 
humanitátis nostræ fíeri dignátus 
est párticeps, Jesus Christus, Fílius 
tuus, Dóminus noster: Qui tecum 
vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus: per ómnia szcula 
sæculórum. Amen. 


O Diyos na sa paglalang Mo sa tao ay 
idinangal mo sa kagila-gilalas na 
paraan ang kanyang kalikasan at lalo 
pang itinanghal ito muli; Sa pama- 
magitan ng paghahalo ng tubig at alak 
na ito, kami nawa ay makasalo sa 
pagka-Diyos ng Siyang nakisalo sa 
aming pagkatao, Hesukristong Anak 
mo, kaisa ng Espiritu Santo. Diyos. 
Magpakailanman. Amen. 


Babalik ang pari sa gitna ng altar at iaalay ang kalis sa Diyos. 


Offérimus tibi, Dómine, cálicem 
salutáris, tuam deprecántes 
cleméntiam: ut in conspéctu 
divínæ majestátis tuæ, pro nos- 
tra et totíus mundi salute, cum 
odóre suavitátis ascéndat. 
Amen. 


Inaalay namin sa Iyo Panginoon ang 
Kalis ng kaligtasan, umaasa na sa 
Iyong awa na ang aming pag-aalay 
nawa ay magbunga ng halimuyak na 
umaakyat sa Iyong harapan para sa 
aming kaligtasan at ng sansinukob. 
Amen. 


Pagkalapag ng kalis sa corporal, yuyuko ang pari at mananalangin, 


In spíritu humilitátis et in ánimo 
contríto suscipiámur a te, 
Dómine: et sic fiat sacrificium 
nostrum in conspéctu tuo hódie, 
ut pláceat tibi, Dómine Deus 


Nang may kababaang loob at pag- 
sisisi, kami nawa ay marapatin mo 
Panginoong Diyos na tanggapin 
gayun din ang aming mga alay nga- 
yon sa Iyong harapan . 


Pagkatingala, ilalahad muli ng pari ang kanyang kamay habang nanalangin, 


23 


Pumanaog ka makapangyarihan at wa- 
lang hanggang Diyos, Pabanal- 
in,basbasan ang aming hain na inihanda 
para sa kapurihan ng Iyong banal na 
preeparatum. Ngalan 


Veni, sanctificator omnipotens 
aetérne Deus: et bene 1 dic hoc 
sacrificium, tuo sancto nómini 


Kapag Misa Cantada, magkakaroon muli ng pag-susuob ng insenso sa mga hain 
at sa altar. Pagkatapos nito ay iinsensuhan ang pari, ang mga kasamamg 
naglilingkod sa altar at pang huli ay ang mga nagsisimba. Tumayo kapag kayo ay 
iinsensuhan. Yumuko at pagkatapos ay umupo muli. 


Kung ito naman ay Recitada lamang, dadako naman na agad ang pari sa paghi- 
hinaw ng kanyang mga kamay habang dinadasal ang Salmo 25. 


gage: 


KN Ota EY 


Pa Pi 


Lavabo inter innocentes ma- 


Ako'y maghuhugas ng aking mga 
nus meas: et circumdabo altare kamay sa kawalang-malay sa kasa- 
tuum. Domine: Ut dudiam vo- lanan, at lumiligid sa lyong damba- 
cem laudis, na, O Panginoon, upang iparinig 


ang aking pasasalamat, 


24 


Tatanggapin niya ang Katawan ni Kristo habang sinasabi, 


Corpus Dómini nostril Jesu Christi I 
pagsanggalang nawa ng Katawan 


ng ating Panginoong Hesukristo ang 
aking kaluluwa para sa buhay na 
walang hanggan. Amen. 


custódiat ánimam meam in vitam 
ætérnam. Amen. 


Quid retribuam Dómino pro óm- Paano ko mapasasalamatan ang 


nibus, quæ retríbuit mihi? Panginoon sa lahat mga naibigay Niya 
Cálicem salutáris accípiam, et sa akin? Kukuhanin ko ang Kalis ng 
nomen Dómini invocábo. Lau- Kaligtasan at sasambitin ang Iyong 
dans invocábo Dóminum, et ab Ngalan. Tatawagin Kita at pasasala- 
matan at ako ay maliligtas sa lahat ng 
aking mga kaaway. 


inimícis meis salvus ero. 


Tatanggapin niya ang Kamahal-mahalang Dugo ni Kristo mula sa Kalis habang 
sinasabi, 


Sanguis Dómini nostril Jesu . 
Ipagsanggalang nawa ng Dugo ng ating 


Panginoong Hesukristo ang aking kalulu- 
wa para sa buhay na walang hanggan. 


Christi custódiat ánimam 
meam in vitam ætérnam. 


Amen. 
Pakikinabang ng mga Tao 


Haharap sa mga tao ang pari tangan sa kanyang kamay ang Kabanal-banalang 
Sakramento habang ang mga tao naman ay nakluhod at naghahanda sa Banal 
na Pakikinabang at sasabihin, 


P. Ito ang Kordero ng Diyos, Siya na 
nag-aalis ng mga kasalanan ng san- 
libutan. 


P..Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit 
peccata mundi. 


41 


vivificasti: libera me per hoc sacro- 
sanctum Corpus et Sanguinem tu- 
um ab omnibus iniquitatibus meis, 
et univérsis malis: et fac me tuis 
semper inhzerére mandates, et a te 
numquam separari permittas: Qui 
cum eddem Deo Patre et Spiritu 
Sancto vivis et regnas Deus in szecu- 
la seecul6rum. Amen. 


Percéptio Corporis tui, Domine 
Jesu Christe, quod ego indignus 
sumere preesimo, non mihi pro- 
véniat in judicium et condemna- 
tidnem: sed pro tua pietate prosit 
mihi ad tutaméntum mentis et 
corporis, et ad medélam percipién- 
dam: Qui vivis et regnas cum Deo 
Patre in unitate Spiritus Sancti De- 
us, per Omnia sécula seecul6rum. 
Amen. 


Panem coeléstem accipiam, et no- 
men Domini invocabo. 


Pakikinabang ng Pari 


Pakundangan sa Iyong banal na 
Katawan at Dugo, iadya mo ako sa 
tanang aking kasalanan at lahat ng 
masama, gawin mong ako’y ma- 
kasunod sa iyong mga utos, at hu- 
wag na ako ay mawalay sa iyo 
kailanman. Ikaw na nabubuhay at 
naghahari kasama ng Ama at ng 
Espiritu Santo, Diyos , magpasawa- 
lang hanggan. Amen. 


Ang pakikinabang sa Katawan at Dugo 
mo, Panginoong Hesukristo, ay huwag 
nawang magdulot ng paghuhukom at 
parusa sa kasalanan ko.; bagkus sa pa- 
mamagitan ng Iyong awa ay maging 
sanggalang at nakagagaling na lunas sa 
katawan at kaluluwa. Ikaw na nabu- 
buhay at naghahari kasama ng Diyos 
Ama at ng Espiritu Santo, Diyos 
magpasawalang hanggan. Amen. 


Tatanggapin ko ang Tinapay na nag- 
mula sa Langit at tatawagin ko ang nga- 
lan ng Panginoon. 


Dadagukan ng pari ang kanyang dibdib habang sinasabi nang tatlong ulit. 


Domine, non sum dignus,” ut 
intres sub tectum meum: sed 
tantum dic verbo, et sanabitur 
anima mea. 


Panginoon, hindi ako karapat-dapat 
na patuluyin ka sa aking bubong, 
ngunit sa isang salita Mo lamang ay 
gagaling na ang aking kaluluwa 


Ang Panalanging ito ay hudyat para sa mga tao na lumapit na sa comulgatorio 


upang makinanbang. 


40 


et enAarrem univérsa mirabilia tua. 
Domine, diléxi decdrem domus 
tua et locum habitationis glóriæ 
tuze.Ne perdas cum impiis, Deus, 
animam meam, et cum viris 
sanguinum vitam meam: In quor- 
um manibus iniquitates sunt: déx- 
tera eórum repléta est munéribus. 
Ego autem in innocéntia mea in- 
gréssus sum: rédime me et 
miserére mei. Pes meus stetit in 
dirécto: in ecclésiis benedicam te, 
Domine. Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto. Sicut erat in 
principio, et nunc, et semper: et in 
seecula seecul6rum. Amen. 


at ipahahayag ang lahat Mong 
kababalaghan. O Panginoon 
minamahal ko ang bahay na Iyong 
tinitirahan, at ang dakong kinaroroonan 
ng Iyong Kaluwalhatian. Huwag mong 
isama ang aking kaluluwa sa mga 
makasalanan, ni ang aking buhay sa 
mga mamamatay-tao, na ang kamay ay 
puno ng mabibigat na pagkakasala, at 
ang mga kanang kamay ng mga suhol. 
Dapatwat ako'y naglalakad s aking 
kalinisang-budhi, tubusin mo ako at 
kahabagan. Ang aking paa ay 
nakatungtong sa patag na lupa, sa mga 
pagtitipon ay pupurihin ko ang 
Panginoon. Luwalhati sa Ama at sa 
Anak at sa Espiritu Santo. Kapara 
noong una ngayon at magpasawalang 
hanggan. Amen. 


Habang nakadaop ang kanyang palad, yuyuko siya sa gitna ng altar habang 


nananalangin, 


Suscipe, sancta Trinitas, hanc ob- 
latijnem, quam tibi offérimus ob 
memoriam passiOnis, resurrectiOnis, 
et ascensi6nis Jesu Christi, Dómini 
nostri: et in hondrem beátæ Maria 
semper Virginis, et bedti Joannis 
Baptiste, et sanctorum 
Apostolorum Petri et Pauli, et 
istorum et Omnium Sanctorum: ut 
illis proficiat ad hondrem, nobis 
autem ad salutem: et illi pro nobis 
intercédere dignentur in coelis, 
quorum memoriam agimus in terris. 
Per eundem Christum, Dóminum 


nostrum. Amen. 


Tanggapin Mo Banal na Isang Tatlo, 
ang paghahain na aming ginagawa 
sa pag-aalala sa pagpapapkasakit, 
pagkabuhay, at pag-akyat sa Langit 
ng aming Panginoong Hesukristo; 
sa ikararangal ng Mahal na Birheng 
Maria, ng banal na si Juan Bautista, 
ng mga banal na apostol na sina 
Pedro at Pabloat ng lahat ng mga 
banal. Maparangalan nawa sila at 
kami naman ay gawaran ng 
kaligtasan at sa gayon sila na aming 
inaalala sa daigdig na ito ay maki- 
usap nawa para sa amin sa langit. 
Sa pamamagitan ni Kristong aming 
Panginoon. Amen. 


25 


Pagkahalik sa altar, haharap ang pari sa tao at sasabihin, 


| 


TE Ss BATUTA La ca 


a3 Sree 
ae 


Orate, fratres: ut meum ac ves- 
trum sacrificium acceptabile fiat 
apud Deum Patrem omnipote- 
ntem. 


S. Suscipiat Dominus sacrificium 
de manibus tuis ad laudem et 
glóriam nominis sui, ad utili- 
tátem quoque nostram, 


totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. 


P. Amen 


P. Manalangin kayo mga kapatid upang 
ang aking at inyong Paghahain ay ka- 
lugdan ng Diyos Amang maka- 
pangyarihan. 


S.Tanggapin nawa ng Panginoon itong 
Pagahahain sa iyong mga kamay sa 
kapurihan Niya at karangalan at sa 
buong sambayanan Niyang banal. 


P. Amen. 


TUMAYO (KUNG MISA CANTADA) 


MANATILING NAKAUPO (KUNG RECITADA) 


26 


Sa misa sa patay, imbis na maawa ka sa amin,o miserere nobis pinapalitan 
ang naunang dalawang pagsamo ng pagkalooban mo sila ng Kapahingahan 
o dona eis requiem at ang pang wakas ay pagkalooban mo sila ng walang 
hanggang kapahingahan. o dona eis requiem sempiternam) 


= 


E 
TOO ma 


RP nd am, 


Apostolis tuis: Pacem relinquo 
vobis, pacem meam do vobis: ne 
respicias peccáta mea, sed fidem 
Ecclésize tuae, eamque secundum 
voluntatem tuam pacificdre et 
coadundre dignéris: Qui vivis et 
regnas Deus per ómnia sécula 
seecul6rum. Amen. 


Domine Jesu Christe, Fili Dei 
vivi, qui ex voluntate Patris, 
cooperante Spiritu Sancto, per 
mortem tuam mundum 


nap 


Panginoong Hesukristo sinabi mo s 
alyong mga Apostol: “Kapayapaan 
ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking ka- 
payapaan ang ibinibigay ko sa inyo.” 
Tunghayan mo ang pananampalataya 
ng Iyong Simbahan at huwag ang 
aming pagkakasala. Pagkalooban mo 
kami ng kapayapaan ayon sa Iyong 
kalooban: Diyos na nabubuhay at 
naghahari magpasawalang hanggan. 
Amen 


Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos 
na buhay, sa kalooban ng ama kasama 
ng Espiritu Santo, binuhay mo s alyong 
pagkamatay ang sanlibutan. 


39 


Hahatiin ng pari ang Banal na Hostiya sa kalis at ilalapag ito sa patena. Kukuha 
siya ng maliit na bahagi nito , hahawakan ito sa ibabaw ng kalis. 


Qui tecum vivit et regnat in unitate nabubuhay at naghahari kasama 


Spiritus Sancti Deus mo at nang Espiritu Santo. Diyos, 


P. Magpasa walang hanggan 
P. Per omnia szecula saculorum 

S. Amen. 
S. Amen. 


Magkukrus ang pari sa kalis ng tatlong ulit gamit ang maliit na piraso ng banal 
na Hostiya 


Pax #Domini sit #semper vobis® P. Ang kapayapaan ng Panginoon 


cum. ay laging sumainyo. 


S. Et cum spiritu tuo S. At sa iyong espiritu. 


ihuhulog ang maliit na piraso ng Banal na Hostiya sa kalis habang nananalangin. 


Haec commixtio, et consecratio P. Sa pagsasawak na ito ng Katawan sa 
Dugo ng aming Panginoong Hesukris- 
to tanggapin nawa namin sa pakikina- 
bang ang buhay na walang hanggan. 


Amen. 


Corporis et Sanguinis Dómini 
nostril Jesu Christi, fiat accipi- 
éntibus nobis in vitam aeternam. 
Amen. 


Agnus Dei, qui tollis peccáta Kordero ng Diyos na Nag aalis ng kasa- 


mundi: miserere nobis.” lanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin* 


Agnus Dei, qui tollis peccáta Kordero ng Diyos na Nag aalis ng kasa- 


mundi: miserere nobis.” lanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin* 


Agnus Dei, qui tollis peccáta Kordero ng Diyos na Nag aalis ng kasa- 
lanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa 


amin ang kapayapaan* 


mundi: dona nobis pacem.* 


38 


Secreta o Panalangin ukol sa mga Alay (tignan sa hanay ng mga panahon) 


Ang Secreta ay dinadasal ng pari sa mahinang tinig at tatapusin naman sa mala- 
kas na tinig. 


banaag 3 P. Sumainyo ang Panginoon 
P. Dominus vobiscum. y 8 8 


S. Et cum spíritu tuo. a e e tt 


P Sursüm corda. P. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa 


4 Blas S. Itinaas na namin sa Panginoon 
S.Habémus ad Dóminum. 8 


P.Grátias agamus Dómino, ia ee natin ang Panginoong 
Deo nostro. aune IOS 


S. Marapat at matuwid 


S.Dignum et justum est. 


ort 


SBN. Tse HAN a mar 


Prefacio (tignan sa hanay ng mga panahon) 


27 


Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus, Deus Sdbaoth. Pleni 
sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excélsis. Benedictus, 
qui venit in nómine Domini. 
Hosanna in excélsis. 


LUMUHOD 


Santo, Santo, Santo, Panginoong Diyos 
ng mga hukbo. Napupuno ang langit at 
lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa 
kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa 
ngalan ng Panginoon. Hosanna sa 
kaitaasan. 


CANON MISS: 


Ang Canon ng Misa 


Yuyuko sa altar ang pari at mananalangin. Sa katahimikan ng ating puso ay sama- 
han natin ang pari habang siya ay nanalangin para sa kapakanan ng Simbahan. 


Para sa Simbahan 


Te igitur, clementissime Pater, per 
Jesum Christum, Filium tuum, 
Dóminum nostrum, stpplices 
rogámus, ac pétimus, uti accepta 
habeas et benedicas, hæc *K dona, 
haec FH múnera, hæc "E sancta sacri- 
fícia illibáta in primis, quæ tibi offé- 
rimus pro Ecclésia tua sancta 


P. Kaya't Amang maawain, alang- 
alang saAnak Mong si Hesukristong 
Panginoon namin, pakumbabang 
idinadalangin namin at hinihiling sa 
Iyo, na tanggapin at basbasan ang 
mga kaloob na ito, ang banal at ma- 
linis na haing inaalay sa Iyo ukol sa 
Iyong Banal na Simbahang Katolika. 
Upang marapatin mong ingatan at 


28 


Ang Banal na Pakikinabang 


TUMAYO (KUNG MISA CANTADA MANATILING NAKALUHOD 


(KUNG RECITADA) 


P. Oremus. Praeceptis salutaribus 
moniti, et divina institutione 
formati, audemus dicere: 


Pater noster, qui es in coelis: sanc- 
tificetur nomen tuum: adveniat 
regnum tuum: fiat voluntas tua, 
sicut in coelo, et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis 
hodie, et dimitte nobis debita nos- 
tra, sicut et nos dimittimus debi- 
toribus nostris. Et ne nos inducas 
in tentationem. 


S. Sed libera nos a malo. 


Libera nos, quésumus, Dómine, 


ab omnibus malis, praeteritis, 
preeséntibus et futúris: et interce- 
dente bedta et gloridsa semper 
Virgine Dei Genetrice Maria, cum 
beatis Apostolis tuis Petro et Pau- 
lo, atque Andréa, et Omnibus 
Sanctis, da propitius pacem in dié- 
bus nostris: ut, ope misericordize 
tuæ adjuti, et a peccáto simus sem- 
per líberi et ab omni perturbatióne 


secúri 


Per eúndem Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Fílium tuum. 


P. Manalangin tayo. Sa tagubilin ng 
mga nakagagaling na utos at turo ng 
mabathalang aral, ipahayag natin nang 
lakas- loob: 


Ama namin, sumasalangit Ka. Sa mba- 
hin ang Ngalan Mo. Mapasaamin ang 
kaharian mo. Sundin ang loob Mo dito 
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo 
kami ngayon ng aming kakanin sa araw 
-araw. At patawarin mo kami sa aming 
mga sala para nang pagpapatawad 
namin sa nagkakasala sa amin. At Hu- 
wag mo kaming ipahintulot sa tukso. 


S. At iadya mo kami sa lahat ng masa- 
ma. 


Hinihiling naming kami ay iadya sa 
lahat ng kasamaan ng nakaraan, nga- 
yon at nang hinaharap at sa pamamagi- 
tan ng Pinagpala at Maluwalhating Ina 
ng Diyos, ang Birheng Maria, kasama 
na rin nang Iyong mga banal na apostol 
na sina Pedro at Pablo at Andres, at 
nang lahat ng mga Banal kaawaan 
mong ipagkaloob sa amin ang kapaya- 
paan araw-araw nang sa pamamagitan 
nang iyong nag-uumapaw natulong ng 
Iyong Awa kami ay mailayo sa lahat ng 
kasalanan at ligtas sa lahat ng ligalig. 


Sa pamamagitan ni Hesukristo, na 
Anak mo na aming Panginoon, 


37 


Para sa atin na mga Makasalanan 


Dadagukan ng pari ang kanyang dibdib 


Nobis quoque peccatoribus famulis 
tuis, de multitidine miserati6num 
tudrum sperantibus, partem áli- 
quam et societatem donáre digneris, 
cum tuis sanctis Apostolis et 
Martyribus: cum Joanne, Stéphano, 
Matthía, Barnaba, Ignatio, 
Alexandro, Marcellino, Petro, Felic- 
itate, Perpétua, Agatha, Lucia, 
Agnete, Ceecilia, Anastasia, et omni- 
bus Sanctis tuis: intra quorum nos 
consortium, non zstimator mériti, 
sed véniee, queesumus, largitor ad- 
mitte. 


Per Christum, Dóminum nostrum. 
Per quem hæc ómnia, Dómine, sem- 
per bona creas, sancti K ficas, viví 
ri ficas, bene  dicis et praestas 
nobis. 


Per ip 44 sum, et cum ip'# so, et in 
ip ™% so, est tibi Deo Patri FH omnip- 
otenti, in unitate Spiritus 44 Sancti, 
omnis honor, et gloria. 


P. Per omnia szecula szeculorum 


S. Amen. 


Kami ring mga makasalanan mong 
lingkod na umaasa sa Malaki mong 
awa, marapatin Mo sanang isama at 
ipisan sa lyong banal na mga apos- 
tol at mga martir: kasama nila Juan, 
Esteban, Matias, Bernabe,Ignacio, 
Alejandro, Marcelino, Pedro, Feli- 
cidad, Perpetua, Agata, Lucia, Ag- 
nes, Cecilia, Anastacia, at lahat ng 
mga banal. Kami nawa ay maka- 
pisan nila hindi dahil sa aming gi- 
nagawang kabutihangkulang na 
kulang kundi pakundangan sa 
Iyong pagpupuno sa aming kaku- 
langan. Sa pamamagitan ni Kristong 
Panginoon namin 


Na sa kanyang pamamagitan ang 
tanang kaloob mong ito ay lagi 
mong pinaiiral, pinapabanal, binub- 
uhay, binabasbasan at sa amin 
ibinibigay. 


Sa pamamagitan ni Kristo, kasama 
Niya, at sa Kanya, ang lahat ng pa- 
rangal at papuri ay sa Iyo Diyos 
Amang makapangyarihan, Kasama 
ng Espiritu Santo 


P. Magpasa walang hanggan 


S. Amen. 


36 


catholica: quam _ pacificare, custodi- 
re, adunare et régere digneris toto 
orbe terrarum: una cum famulo tuo 
Papa nostro N. et Antistite nostro 
N. et ómnibus orthodoxis, atque 
cathólicæ et apostólicae fídei cultó- 
ribus. 


Para sa mga Nangabubuhay 


pamunuan sa lupa nang may kapa- 
yapaan at pagkakaisa kasama ang 
Iyong lingkod, ang Santo Papa N., 
ang aming Obispo N., at ang lahat 
ng sumusunod at nagtuturo ng 
pananampalataya ng pananam- 
palatayang katolika na galling sa 
mga apostol. 


Alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay na mga nangabubuhay pa . 


Meménto, Dómine, famulórum fam- 
ularúmque tuarum N. et N. et ómni- 
um circumstántium, quorum tibi 
fides cógnita est et nota devótio, pro 
quibus tibi offérimus: vel qui tibi 
ófferunt hoc sacrifícium laudis, pro 
se suísque ómnibus: pro redemptió- 
ne animárum suárum, pro spe salútis 
et incolumitátis suæ: tibíque reddunt 
vota sua ætérno Deo, vivo et vero. 


Pag-aalaala sa mga Banal 


Communicántes, et memoriam 
venerantes, in primis gloridsee sem- 
per Virginis Marize, Genetricis Dei et 
Domini nostri Jesu Christi: sed et 
beati Joseph ejus sponso, sed et 
beatorum Apostol6rum ac Már- 
tyrum tudrum, Petri et Pauli, An- 
dréz, Jacobi, Joannis, Thome, Jacobi, 
Philippi, Bartholomei, Matthéi, 


Alalahanin mo Panginoon ang 
iyong mga lingkod na sina N. at 
N. at ang lahat ng naririto na kilala 
mo ang kanilang pananam- 
palataya at pamimin- 
tuho.Patungkol sa kanilang sarili 
at sa lahat nilang mahal sa buhay, 
sa ikatutubos ng kanilang mga 
kaluluwa at sa ikabubuti ng kanil- 
ang katawan, inialay namin ang 
haing ito ng papuri sa'Yo, walang 
hanggang Diyos na buhay at 
totoo. 


Sa aming pakikiisa sa buong Banal na 
Simbahan, ay magalang na ginugun- 
ita, unang-una sa lahat si Maria na 
maluwalhating Birhen, si san Jose n 
akanyang banal na esposo, gayon din- 
naman ang Iyong mga pinagpalang 
apostol at mga martir na sina Pedro, 
at Pablo, Andres, Santiago, Juan , To- 
mas, Santiago, Felipe, 


29 


Simonis et Thaddé&i: Lini, Cleti, 


Cleméntis, Xysti, 


Joannis et Pauli, Cosme 


Damiani: et Omnium Sanctorum 
tudrum; quorum méritis preci- 


bisque concédas, ut in ómnibus 


protectionis 
auxilio. 


Dominum nostrum. Amen. 


Cornélii, 
Cypriani, Lauréntii, Chrys6goni, 


tue munidmur 
Per eundem Christum, 


Bartolome,Mateo, Simon at 
Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Six- 


to,Cornelio, Cipriano, Lorenzo, 


et Crisogono, Juan at Pablo, Cosme 


at Damian at lahat ng Iyong mga 
banal. Pakundangan sa kanilang 
mga natamo at mga panalangin, 
kami nawa ay lagi mong kalin- 
gain at ipagsanggalang. Sa pama- 
magitan ng Kristo na aming 
Panginoon. Amen. 


Epiklesis o Ang paglukob ng Espiritu Santo sa mga Alay 


Ipapatong ng pari ang knayang mga kamay sa mga handog at mananalangin. 


Hanc igitur oblatiónem servitutis 
nostræ, sed et cunctae familia 
tuæ, electórum tuórum júbeas 
grege numerári. Per Christum, 


Dóminum nostrum. Amen. 


e eH 


Kaya't isinasamo namin, Panginoon, na 
malugod mong tanggapin itong handog 
ng Iyong mga alagad at ng buo mong 
angkan, upang mabuhay kami s alyong 
kapayapaan, maligtas sa kapahamakang 
walang hanggan at mapabilang sa Iyong 
mga hinirang. Sa pamamagitan ni Kristo 
na aming Panginoon. Amen. 


30 


Patriárchæ nostri Abrahæ: et quod 
tibi óbtulit summus sacérdos tuus 
Melchísedech, sanctum sacrifícium, 
immaculátam hóstiam. 


Súpplices te rogámus, omnípotens 
Deus: jube hæc perférri per manus 
sancti Angeli tui in sublime altáre 
tuum, in conspéctu divínæ majes- 
tátis tuæ: ut, quotquot , ex hac 
altáris participatióne sacrosánctum 
Fílii tui Cor 4 pus, et San 44 guin- 
em sumpsérimus, benedictióne coe- 
lésti et grátia repleámur. Per eún- 
dem Christum, Dóminum nostrum. 
Amen. 


Para sa mga Nangamatay 


Meménto étiam, Dómine, fam- 
ulórum famularúmque tuárum 
N. et N., qui nos præcessérunt 
cum signo fidei, et dórmiunt in 
somno pacis. 


ama namin sa pananampalataya at sa 
alay ng Iyong dakilang pari na si 
Melquisedec 


Buong kababaang-loob, isinasamo 
namin sa Iyo O Diyos na maka- 
pangyarihan, na ipadala mo ang mga 
handog na ito, sa pamamagitan ng 
banal Mong anghel, sadambana ng 
Iyong harapan, upang kaming lahat 
na makikinabang ng Kabanal- 
banalang Katawan at Dugo ng Iyong 
Anak s adambanang ito ay mapuspos 
ng lahat ng pagpapala at biyaya ng 
langit. Sa pamamagitan ni Kristong 
Panginoon namin. Amen. 


Alalahanin mo Panginoon ang 
Iyong mga lingkod na sina N. at N. 
na naunang yumao sa amin taglay 
ang tatak ng pananampalataya at 
nahihimlayna ng mapayapa. 


Alalahanin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ipagdasal ang katahi- 


mikan ng kanilang kaluluwa. 


Ipsis, Dómine, et omnibus in 
Christo quiescéntibus locum 
refrigérii, lucis pacis ut in- 
dúlgeas, deprecámur. Per eún- 
dem Christum, Dóminum nos- 
trum. Amen. 


35 


Silang lahat at yaong mga na- 
hihimlay kay Kristo ay pagkaloo- 
ban mo ng ginhawa, liwanag, at 
kapayapaan. Sa pamamagitan ni 
Kristong Panginoon namin. Amen. 


MI 


i 


Tit 


i 


Unde et mémores, Dómine, nos 
servi tui, sed et plebs tua sancta, 
ejusdem Christi Fílii tui, Dómini 
nostri, tam beátæ passiónis, nec 
non et ab inferis resurrectiónis, 
sed et in coelos gloriósæ as- 
censionis: offérimus preeclaree 
majestati tua de tuis donis ac 
datis, hostiam + puram, 
h6stiam *# sanctam, hostiam YE 
immaculdtam, Panem '# sanc- 
tum vitae ætérnæ, et Calicem +K 
salutis perpetua. Supra qua 
propitio ac sereno vultu 
respicere dignéris: et accépta 
habere, sicúti accépta habere 
dignatus es munera pueri tui 
justi Abel, et sacrificium 


HAGE 


Kaya, O Panginoon, kaming mga ling- 
kod Mo, at gayon din ang banal Mong 
bayan habang ginugunita hindi lamang 
ang mahal na pagpapakasakit ng Iyong 
Anak na Kristong Panginoon namin, 
kundi ang kanya ring muling 
pagkabuhay at maluwalhating pag- 
akyat sa langit, iniaalay namin sa Iyong 
Kamahalan ang sarili Mong kaloob na 
ibinigay sa amin, ang tinapay na 
nagdudulot ng buhay na walang hang- 
gan at ang Kalis na nagbibigay ng 
wlaang hanggang kaligtasan 


Ang mga ito ay marapatin mMong 
tignan nang buong habag at lugod at 
tanggapin, katulad ng pagtanggap mo 
sa mga ahandog ni Abel na matuwid 
mong lingkod, sa hain ni Abraham, na 


34 


Babasbasan ang mga handog at mananalangin. 


Quam oblati6nem tu, Deus, in óm- 
nibus, quzesumus, bene 'H dictam, 
adscrip 'K tam, ra * tam, ra- 
tionabilem, acceptabilémque facere 
dignéris: ut nobis Cor 'H pus, et 
San 'H guis fiat dilectissimi Fílii 
tuinostri Jesu Christi. 


Consagracion ng Hostiya 


Qui pridie quam paterétur, ac- 
cépit panem in sanctas ac 
venerabiles manus suas, et 
elevatis óculis in coelom ad te De- 
um, Patrem suum omnipoténtem, 
tibi gratias agens, bene 'H dixit, 
fregit, deditque discipulis suis, 
dicens: 


Nagsusumamo kami na kalugdan 
mo O Diyos na ang paghahain na ito 
ay basbasan, italaga, at tanggapinang 
mga handog na ito upang sa aming 
ikapapanuto ay maging ang Katawan 
at Dugo ng iyong pinakamamahal na 
Anak, ang aming Panginoong 
Hesukristo 


Na noong bago siya magpakasakit ay 
kinuha Niya ang tinapay sa kanyang 
banal at kagalang-galang na mga ka- 
may. Tumingala Siya sa langit, sa 
Iyo,Diyos Ama Niyang makapangyari- 
han at nagpasalamat sa Iyo. 


31 


Accipite, et manducate ex hoc Binasbasan, Niya ito pinaghati- hati, HIC EST ENIM CALIX SANGUI- ITO ANG KALIS NG AKING 


omnes. at iniabot sa kanyang mga alagad at NIS MEL NOVI ET ZTERNI DUGO NG BAGO AT WA- 
inabi: t in ni lahat it FE: a É LANG HANGGANG TIPAN: 

HOC EST ENIM CORPUS sına p ERPE ninyong lahat 1to TESTAMENT, MYSTERIUM HIWAGANG 

MEUM. at kanin: FIDEI: QUI PRO VOBIS ET PRO 


ITO ANG AKING KATAWAN 


= 


ae 


eS MULTIS EFFUNDETUR IN. PANANAMPALATAYA, 
= S ANG DUGO NA IBUBUHOS 


REMISSIONEM PEC- 
FE PARA SA INYO AT PARA SA 
Itataas ng pari ang consagradong Hositya. Tumingin at sambahin ang Panginoon CATORUM. NAKARARAMI SA IKA- 
na nasa banal na Eukaristiya Heec quotiescúmque fecéri- PAGPAPATAWAD NG MGA 
KASALANAN. 


a 3 is, in mei memoriam facie- 
Simili modo postquam coenétum Gayun din naman pagkatapos ng NG, 


est, accipiens et hunc preeclarum hapunan hinawakan Niya ang kalis tis. Gawin ninyo ito bilang pag- 
Célicem in sanctas ac venerabiles na ito ng pagpapala s akanyang ba- nakaapak. 
manus suas: tibi gratias agens, nal at kagalang-galang na mga ka- 


bene % dixit, deditque discipulis may, muli ka Niyang pinasalama- Itataas ng pari ang Kalis na naglalaman ng Kamahal-mahalang Dugo ng 


suis, dicens: Accipite, et bibite ex tan, binasbasan Niya ito, iniabot sa Panginoon . Tumingin at sambahin ang Panginoon na nasa banal na Eukaristiya 


eo omnes. kanyang mga alagad at sinabi: tang- 
gapin ninyong lahat ito at inumin: 


32 33 


